


b^ | CAN | 
| Ffarwel î Llangyfelach lon; 


SEF 


do — Âm Fachgen yn Ymadael a'i Wlad Enedigol. 





FFARWEL fo i Langyfelach Jon, 
Î* A'r merched Ieuainc oll o'r bron, 

V 'Rwyn myn'd i edrych pa un sydd well 
| “i Ai 'ngwlad fy hun neu'r gwledydd pell. 
Î Ond llythyr ddaeth yn foreu iawn, 

Ac un arall y prydnawn, 

Fod yr English Fleet. yn hwylio i maes 
T A minau dros y cefnfor glas. br 
Ond mmorchio wnawn ac yn y blaen, 
Mb Nes i mi ddod i dre Pontfaen, 

|s Yr o'ynt hwy yno yn fawr ei sport, 

| Yn listio gwyr at y Duke of York, 
Ln 'Trois fy mhen ac i ryw dŷ,— 

Yr aur a'r arian'n pasio'n ffri, 

Y ffeiffs a'r drums yn cario'r swn, 

Â listio wnei's i at y Light Dragoons. 
cb 'Roedd yno ferched o bob sir, 

: a y nghariad ia dweyd y gwir; 

a Yr oeddent yno'n fawr eu sport, 


| â Yn ein gwel'd ni'n myn'd gyda'r Dufe of Yorl. 


& z . 2 (4& N a ês og “ 2. o, ì ” oe a 
v | | 








UU 


2 


Mwrchio wnawn tua Llundain fry, 
Duty caled ddaeth arnom ni, 
Handlio'r dryll a'r cleddyf noeth, 

Y bwlets plwm a'r powdwr poeth. . 


Ffarwel fo'm tad a'm hanwyl fam, 

Sy wedi fy magu a'm dwyn i'r lan, 
Mewn sense ac oedran flaen y tân, 
A chan ffarwel fo i'r merched glân. 


Marchio wnawn ac.yn ein blaen, 

I dreio'r French o fawr i fôn; 

Yn awr 'rwy'n gwel'd pa un sy well 
Ai 'ngwlad fy hun neu'r gwledydd pell. 


Os gofyn neb pwy wnaeth y gân, 
"'jYwedwch chwi mai merch fach lân, 
Sy yn gweddio bob nos a, dydd, 

_ Âm ei anwyl gariad ddod yn rhydd. 





MYFYRDOD AR LANAU CONWAY. 
Ar y Mesur. “ Earlof Moiriah.” 
Ar lanau Conwy ar fy nhro, 
Pan fyddwy'n rhodio ar hynt; 
Ni fedraf lai na dwyn ar go', 
Wrth gofio'r dyddiau gynt; 
P'le mae fy hen gyfeillion llon, 
A'm cyd-chwar'yddion res? 


ue 











” 
a; 3 


Er chwilio yma amser hir, 
Ni byddai'n wir ddim nes:— 

y^ Ond gwaith ffol,—dyddiau 'nol, 
At. Nid wiw eu 'morol mwy. 


Bum yno ganwaith ar fy nhro, 

Yn rhodio ar ei hyd, 

I. Pan oedd difrifwch-heb fy nal, 

^|^ Heb ofal yn y byd; 

« A'm cyd-gyfeillion wiwlon wedd, 
Un tuedd oeddynt hwy; 
Ffarwel yn awr i'r dyddiau gynt, 
Ni welir mo'nynt hwy: 

Ond pa les? nid wyf nês, 
| Nid oes dim o'u hanes hwy. 


“ Fe ddarfu i'm hen gyfeillion hael 
Fy ngadael braidd gyd; 
Mae rhai yn gorwedd dan y gwys 
A Yn llwyr o bwys y byd; 
| : A'r rhai sy'n fyw gwasgarant oll, 
Âr goll i'r pedwar gwynt; 
Mae hyny bron a dwyn fy ngho', 
cs Wrth gofio'r amser gynt; 
4. . Aent ar hynt fel. y gwynt, 
-Ì Ac ni welir mo'nynt mwy. 

















LIZA LAN. 


Bum yn dy garu lawer gwaith, 

Do, lawer gwaith mewn mwynder maith ; 
Bum yn dy gusanu Liza'n gel, 

Yr oedd dy gwmni'n well na'r mêl. 


Fy nghangen lawen, fy nghowlaid glyd, 
Tydi yw'r lanaf yn y byd, 
Tydi sy'n peri poen a chri, 

A thi sy'n dwyn fy mywyd i. 


Pan fyddwy'n rhodio'r gyda'r dydd, 

Fy nghalon fach sy'n myn'd yn brudd;. 
Wrth glywed swn yr adar man, 

Daw hiraeth mawr am Liza lân. 


Pan fyddai'n rhodio'r gyda'r hwyr 
Fy nghalon fach a dodd fel cwyr; 
Wrth glywe1l swn yr adar man 

aw hiraeth mawr am Liza lan. 


'. Pan fyddwy'n rhodio yn yr ardd, 
Yn mysg yr holl flodeuau hardd, 
Yn tori'r hardd friallu man 

Daw hiraeth mawr am Liza lan, 


Pan fyddwy' mewn llawenydd llon, 
Fe fydd poenau dan fy mron; ; 
Wrth glywed swn y tanau man 
Daw hiraeth mawr am Liza Lan. 


Liza a ddo'i di i'm danfon i 

I rhoi íy nghorph mewn daear ddu? 
Gobeithio do'i di, fy anwl ffrynd, . 
Hyd at y bedd lle 'rwyf yn fi'n myn'd, 


$ 














